ANG 
"AY 


PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


ayan 


Tomo XXI X Bilang 3 Mayo-Hunyo 2000 


Editoryal 


Labanan ang digmang 


anti-Moro 
ng rehimeng 
US-Estrada! 


ariing tinutuligsa ng 
Partido Komunista 
ng Pilipinas ang 
todo-largang dig- 
mang anti-Moro ng reaksyunar- 
yong rehimeng US-Estrada. 
Ipinapahayag din ng Partido ang 
paninindigan ng lahat ng rebo- 
lusyonaryong pwersa na labanan 
ang digmang ito sa pamamagitan 
ng ibayong pagpapaigting ng 
digmang bayan sa buong bansa. 
Ang digmang anti-Moro ay binubuo 
pangunahin ng todo-largang armadong 
opensiba sa mga teritoryo kung saan 
umiiral ang armado at pampulitikang 
kapangyarihan ng Moro Islamic Liberation 
Front-Bangsamoro Islamic Armed Forces 
(MILF-BIAF). Bahagi rin ng digmang ito 
ang paglalarga ng kampanya ng 


EH 


59 


paninirang-puri sa relihiyon at kulturang Moro upang lumikha ng isteryang 
anti-Moro at anti-Muslim at bigyang-matwid ang patakaran ng 
henosidyo sa pagtarget sa mga sentro ng sibilyang populasyon at 
lansakang paglapastangan sa kanilang mga karapatang sibil. 

Malawakang pinsala sa kabuhayan at pagyurak sa interes at 
kagalingan ng mamamayang Moro ang dulot ng todo-largang digma ng 
rehimeng Estrada. Ibinuhos ng reaksyunaryong rehimen ang 60% ng 
tropa ng AFP na gumagamit ng mabibigat na kagamitang pandigma. 
Layunin nitong gapiin o pasukuin ang armadong paglaban ng MILF- 
BIAF at maghasik ng takot sa mamamayang Moro. Nais ng rehimeng 
Estrada na lumuhod ang mamamayang Moro sa reaksyunaryong 
kapangyarihan at isuko ang kanilang karapatan at pakikibaka para sa 
pagpapasya-sa-sarili. 

Ang pinasidhing anti-Morong digmang ito ay pagpapatuloy ng 
istorikong pang-aapi sa mamamayang Moro ng mga lokal na 
mapagsamantalang uri at ng kanilang dayuhang amo mula pa noong 
panahon ng kolonyalismong Espanyol. Sa kasaysayan, nagapi 
pansamantala ang mga paglaban ng mamamayang Moro matapos 
lamang na gumamit, pangunahin, ng superyor na armadong pwersa 
ang mga reaksyunaryong kapangyarihan kaakibat ng kooptasyon sa 
mga mabuway na lider Moro. 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Muling ginagatungan ng reaksyunaryong rehimen ang 
apoy ng digmang anti-Moro matapos ipamalas ng MILF- 
BIAF ang kapasyahang isulong ang interes ng 
mamamayang Moro. Muling iwinagayway ng MILF- 
BIAF ang bandila ng armadong pakikibaka para sa 
pagpapasya-sa-sarili ng mamamayang Moro matapos 
Itong ipagkanulo at isuko ng Moro National Liberation 
Front (MNLF). Nabigo ang rehimeng Ramos at Estrada 
na iligaw ang MILF-BIAF tungo sa landas ng 
kapitulasyon sa pamamagitan ng negosasyong 
pangkapayapaan. Kung kayat ang MILF-BIAF ay tuluy- 
tuloy na nakapag-iipon ng papalawak na suporta sa hanay 
ng mamamayang Moro at nakapagpapalakas sa 
larangang pampulitika at armadong pakikibaka. 

Layunin ng digmang anti-Moro na ipailalim sa 
lubusang kontrol ng malalaking kapitalistang dayuhan at 
lokal ang mayamang rekurso ng Mindanao. Kabilang sa 
mga pangunahing sumusuporta sa malakihang opensibang 
militar ng rehimeng Estrada ang malalaking dayuhang 
korporasyon sa pagmimina na interesado sa malalawak 
na lupain sa Gitna at Kanlurang Mindanao. 

Nais ni Estrada na sa pamamagitan ng todo-largang 
digma laban sa MILF-BIAF ay mailarawan nitong 
matatag ang katunaya'y gumegewang-gewang niyang 
rehimen. Inaakala nitong sa pamamagitan ng malaking 
mga operasyong militar ay magagapi nito ang pakikibaka 
ng mamamayang Moro at ito'y makatutulong sa 
pagpapakitang matatag at nasa kontrol ang rehimen. 


NILALAMAN 

Editoryal: ma Napadaan hanna 1 
Bangis ng anti-Morong digma... 3 
Panayam kay Ka Roger... mma mnnnannwnnananannnwnaananaannsasanaan 4 
Pagpapakatuta ni Estrada..............2.7... na aaawanannanaanasanwasan 6 
Pakikibaka ng kilusang manggagawa.................. 8 
Kilusang kabataan-estudyante...............7...0. manna aaaanawnana 9 
Mensahe ni Ka Roger kay Jenina... 10 
Resesyon sa Japan...............a sanan naanakan 12 
Pakikibakang masa sa Timog Katagalugan................. 13 
Balitaan Kaka RANA Banna dah 14 


PANAWAGAN 


Ang Lupong Patnugot ng Ang Bayan ay nag-aanyaya sa mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating 
pahayagan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga komentaryo 
at mungkahi, mga balita o mga rebolusyonaryong karanasan na 
maaaring ilathala sa ating pahayagan 


Maaaring makuha ang pinakahuling isyu ng Ang Bayan sa 
internet. Magtungo sa website na:http://angbayan.cjb.net 


Tatanggap ang patnugutan ng mga liham sa email address na: 
editors@angbayan.cjb.net 


Subalit dahil sa bagsik ng digmang ito, higit lamang 
nagiging malinaw ang katwiran at kawastuan ng 
pakikibaka ng mamamayang Moro para sa pagpapasya- 
sa-sarili. Hindi rin makakamit ng mamamayang Moro 
ang kanilang interes sa ilalim ng kasalukuyang mapang- 
aping sistema, anupamang pangako ng awtonomya o 
kaunlaran ang ialok sa kanila. Dahil dito, napapanday 
ang pagkakaisa ng mamamayang Moro, kabilang ang 
kanilang mga lider-relihiyoso, na labanan ang 
reaksyunaryong rehimen at militanteng ipagtanggol ang 
kanilang interes. Mabilis silang umaani ng papalawak na 
suporta kahit sa hanay ng mamamayang di-Moro. 

Matapos na aktibong magdepensa at maglunsad ng 
mga kontra-opensiba, ginagamit ngayon ng MILF-BIAF 
ang mga pamamaraang gerilya upang labanan ang 
armadong pwersa ng reaksyunaryong rehimen. Patuloy 
silang nagdudulot ng papalaking pinsala sa AFP na 
nagreresulta sa pagbagsak ng moral ng mga pasistang 
tropa. 

Napakalaking rekurso ng rehimeng Estrada ang 
araw-araw na nilulustay sa pagpapatuloy ng mga 
operasyon ng AFP laban sa MILF-BIAF. Lalong 
nagiging mapangahas ang mga anti-Estradang paksyon 
sa loob ng militar na bumatikos at magpahayag ng 
disgusto laban sa naghaharing rehimen. 

Ngayon, higit kailanman, kailangang magkaisa ang 
mamamayang Pilipino at mamamayang Moro. 
Magsisilbing matibay na pundasyon nito ang kasunduan 
sa pagtutulungan sa pagitan ng MILF at NDFP. Sa 
batayan o inspirasyon nito ay maaaring magkaisa sa iba't 
ibang anyo at pagkakataon ang iba't ibang organisasyong 
masa ng mga Moro at Pilipino upang tipunin ang 
pinakamalawak na pwersa para labanan ang naghaharing 
rehimeng US-Estrada. 

Pangunahing magbibigkis sa pagkakaisang ito ang 
pagpapaigting ng mga taktikal na opensiba ng Bagong 
Hukbong Bayan laban sa mga tropa ng reaksyunaryong 
kaaway. Muli nating idiin ang panawagang samantalahin 
ang pagnipis ng pwersa ng AFP-PNP sa maraming lugar 
sa pamamagitan ng pagtuon ng superyor na pwersa laban 
sa maliliit at nahihiwalay na armadong yunit ng kaaway 
at mabilis na pagpapalawak ng rebolusyonaryong baseng 
masa sa kanayunan, kasabay ng patuloy na pagsasagawa 
ng mga angkop na hakbang sa pag-iingat. 

Sa pamamagitan nito at ng malawakang paglaban 
ng mamamayan, ang todo-largang digma ni Estrada laban 
sa MILF-BIAF ay lalo lamang magpapabilis sa paghina 
at pagbagsak ng kanyang rehimen. [8 


Mayo-Hunyo 2000? ANG BAYAN 


Bangis ng digmang 
anti-Moro 


atuloy na pinipinsala ng mabangis at 
P todo-largang digmang anti-Moro ng 

rehimeng US-Estrada ang daan-daan 
libong mamamayan sa Gitna, Timog at Timog- 
Kanlurang Mindanao. 

Sa desperasyong gapiin ang rebolusyonaryong pakikibaka ng 
mamamayang Moro sa pangunguna ng MILF-BIAF, ibinasura ng 
gubyernong Estrada ang usapang pangkapayapaan at itinambak ang mahigit 
50 batalyon ng pandigmang pwersang militar at pulis sa mga teritoryo ng 
MILF-BIAF. 


| Baa kaakibat ng pananalanta ng mga tropang reaksyunaryo ang 
ibayong pagtindi at walang patumanggang paglabag sa mga 
karapatang-tao. 

Ayon sa mga ulat, mula Enero hanggang unang linggo ng Hunyo, di 
bababa sa 187 sibilyan na ang namatay, 225 ang nasugatan at lima ang 
nawawala bunga ng mga operasyong militar. 

Nitong unang linggo ng Hunyo, mayroon nang naitalang 113,706 
pamilya o 598,929 mamamayang napalikas ng sunud-sunod na 
pambobomba at mararahas na pagsalakay ng mga reaksyunaryong tropa. 
Hindi pa kabilang dito yaong mga hindi sumukob sa 268 mga evacuation 
center. 

Aabot sa 648 tahanan ang winasak ng tuluy-tuloy na pagsalakay sa 
mga komunidad gaya ng Balo-i, Lanao del Norte at Balabagan, Lanao 
del Sur. Karamihan sa mga ito'y sinunog, tinadtad ng bala o winasak ng 
mga bomba ng AFP, PNP at mga grupong vigilante habang tinutugis ang 
mga pinaghihinalaang myembro o tagasuporta ng MILF. Sa ilang 
pagkakataon, isinagawa ito ng militar sa mga komunidad na di-Moro at 
ibinintang sa MILF upang maghasik ng isteryang anti-Moro. 

Patuloy na nadaragdagan ang bilyun-bilyong piso nang halaga ng mga 
ari-arian, pananim, hayop at kagamitan sa hanapbuhay ng mamamayan na 
sinasalanta ng walang pakundangang gera ng reaksyunaryong hukbong 
sandatahan. 

Sa mga evacuation center na marumi, masikip at salat sa suplay ng 
tubig at pagkain, mahigit 80,000, na karamiha'y mga bata, kababaiha't 
matatanda, ang nangagkasakit ng tigdas, kolera, sakit ng tiyan, sakit sa 
balat, sipon at ubo. Naagasan naman ang 23 kababaihan. 

Bukod sa nabanggit nang mga kaso ng paglabag sa internasyunal na 
makataong batas, ilegal ang ginagawa ni Estrada na pagblokeyo sa pagkain. 
Mismong pagkain para sa mga nagsilikas ay kinukumpiska ng mga sundalo 
sa paratang na ito ay suporta sa MILF. Hinaharang din ng mga tropang BB 


Paglulustay ng 
rekurso sa digmang 
anti-Moro 


Umaabot sa P20-94 milyon araw- 
araw ang ibinubuhos ng 
rehimeng US-Estrada sa dig- 
mang anti-Moro nito sa 
Mindanao. Upang patuloy na 
tustusan ito, inililipat dito ng reak- 
syunaryong gubyerno ang napa- 
kalaking porsyentong nakalaan 
para sa serbisyong panlipunan. 


Habang todo-todo ang pagsu- 
porta sa kanyang mga pasistang 
tropa, sagad-sagarang pinaba- 
bayaan naman ni Estrada ang 
kagalingan ng mamamayan. 
Kabilang ang sumusunod: 


= Pagtatayo ng 25,000 silid- 
aralan (P7.5 bilyon) 


= Pagbili ng 70.1 milyong 
textbooks (P4.9 bilyon) 


= Pag-empleyo ng 44,423 
bagong guro ( P1.52 bilyon) 


= Dagdag na sahod para sa 
mga guro (P2 bilyon) 


= Dagdag na sahod para sa 
mga kawani ng gubyerno 
(P52.4 bilyon) 


3 


Mayo-Hunyo 2000 #ANG BAYAN 


- Panayam kay Ka Roger 


Tagapagsalita, Partido Komunista ng Pilipinas 


Binisita ng Ang Bayan noong kalagitnaan ng Hunyo si Ka Roger, 
pambansang tagapagsalita ng Partido. Ibinahagi niya sa mahigit dalawang 
oras na interbyu ang kanyang mga pananaw hinggil sa maiinit na usaping 
pambansa. Sa bahagi ng interbyu na inilalathala natin ngayon, tinalakay ni 
Ka Roger ang patuloy na pinaiigting na digmang anti-Moro at ang 
kahihinatnang pagkabigo ng rehimeng US-Estrada rito. Ilalabas ng AB 
ang buong interbyu sa isang nalalapit na espesyal na isyu. 


AB: Patuloy na pinaiigting ng rehimeng US- 
Estrada ang digma nito laban sa MILF alinsunod 
sa Hunyong dedlayn na itinakda nito. Anong 
pananaw mo rito at sa mga pangyayari sa 
Mindanao sa pangkalahatan? 
KR: Unang-una, ang rehimen ni Estrada sapul nang 
umupo ay iyan na ang pinaghahandaan. Halos kauupo 
pa lamang niya, ay ipinatupad na ni Estrada ang Oplan 
Makabayan na naglalayong durugin ang lahat ng mga 
grupong lumalaban sa kanya, pangunahin ang Partido, 
BHB, NDFP at ang MILE 

Kung may Oplan Makabayan na inilulunsad laban 
sa Partido at BHB, sa MILF ay mayroon namang Oplan 
Pisces-Alpha. Dahil bigo ang Oplan Makabayan, 
papalitan naman ito ng Oplan Balangay. Pero anumang 
itawag niya sa oplan na iyan, ang esensya ay ang 
pagsisikap ng reaksyunaryong gubyerno na konsolidahin 
ang lahat ng mga ahensya nito, imaksimisa ang 
pagtutulungan ng mga ito sa layuning durugin ang anumang 
pwersang lumalaban sa rehimen. 

Subalit gaano man ang gawing pagsisikap ng 
rehimeng Estrada, palaging mabibigo ito. Sa halip na 


madurog ang mga rebolusyonaryong kilusan, lalo lamang 
lalakas ang mga ito. 

Ganyan din ang mangyayari sa Mindanao, sa kabila 
ng paghahambog ng rehimen na dudurugin nito ang MILF 
pagkatapos ng kanyang ultimatum na June 30. 
Mabubulaga na lamang ang rehimeng ito na sa halip na 
madurog ang MILF ay lalo itong lalakas at lalong lalawak 
sapagkat maoobliga itong gumamit ng taktikang gerilya. 
Kung gayon, lalong lalawak ang mga labanan sa buong 
Mindanao. Sa Kabisayaan at Luzon naman ay 
pagsisikapan ng BHB na patindihin ang paglulunsad ng 
mga taktikal na opensiba. Kaya lalamunin ng rehimen 
ang mga salita nito. 

AB: Anong masasabi mo tungkol sa Al Harakatul 
Islamiya o Abu Sayyaf Group, sa kanilang mga 
aktibidad at sa pakikipagharap sa kanila ng 
gubyernong Estrada? 

KR: Tulad ng nalalaman nating lahat, itong grupo ng 
Abu Sayyaf ay wala namang ipinaglalabang ideolohiya. 
Naglulunsad lamang ito ng iba't ibang mga kriminal na 
aktibidad. Alam ng marami na ang nagpasimuno naman 
ng pagtatayo nito ay walang iba kundi ang gubyerno rin 


4 militar ang mga manggagawang 

pangkalusugan at social worker 

sa mga tsekpoynt, bagay na 

nakaaantala sa mga relief operation 
sa mga evacuation center. 


S a kalunsuran, ang pagtatanim at 
pagpapasabog ng mga bomba 
ng AFP, PNP at mga kasabwat nila 
upang ibintang ito sa mga Moro ay 


nagbubunga ng pinsala at ligalig sa 
hanay ng ordinaryong mamamayan. 

Noong Mayo 28, iligal na 
inaresto ng PNP, sa pangunguna ng 
PAOCT HE ni Hen. Panfilo Lacson, 
ang 26 na kalalakihang Moro sa 
Barangay Maharlika, Bicutan, Taguig 
at ipinagpilitang sila'y myembro ng 
MILF at siyang utak ng mga 
pambobomba. 


Nito namang unang linggo ng 
Hunyo, dalawang migranteng 
manggagawang Moro ang walang- 
awang pinaslang at pinagnakawan sa 
Quiapo, Maynila ng mga kagawad 
ng Western Police District. Dahil sa 
tindi ng batikos ng mamamayan, hindi 
na nagawang pagtakpan ng National 
Bureau of Investigation ang tunay na 
pangyayari. Œ 


Mayo-Hunyo 2000? ANG BAYAN 


mismo sa layuning paghati-hatiin ang MNL F noong hindi 
paito sumusuko. Pero ngayon, nawala na sa kontrol ng 
gubyerno ang Abu Sayyaf. Nagwawala na, o sabi nga'y 
nasisiraan na ng ulo itong mga taong ito, na nakikita sa 
paglulunsad nila ng mga panghuhuli ng mga sibilyan at 
pagpapatubos sa mga ito. 

Pero sa pakikitungo rito ng rehimeng US-Estrada, 
lumalabas na mas sira ang ulo ng gubyerno dahil sa 
pagpatol nila rito. Ikumpara natin ito sa kanilang machong 
paninindigan at pagtatraydor sa usapang pangkapa- 
yapaan sa NDF at MILF. 

Ngayon naman ay pinagtatawanan sila ng daigdig. 
Bahag ang buntot nila sa pakikipagharap sa ginawang 
pangho-hostage nitong Abu Sayyaf dahil naman sa 
presyur ng mga bansang pinanggalingan nitong mga bihag 
na nagbibigay ng babala kay Estrada na huwag basta- 
basta hahakbang nang magsasapangantib sa buhay ng 
mga hostage. 

Nakikita natin ngayon na walang direksyon, walang 
hinaharap ang negosasyon sa Abu Sayyaf. Kaya 
mismong “yung mga bansang pinanggalingan nitong mga 
bihag ay natinip na at hindi na rin mapakali. Kitang-kita 
nila na walang kakayahan itong rehimeng Estrada na 
mabawi itong mga bihag at wala rin namang kakayahang 
gumawa ng iba pang mga hakbang. Kahit na doon sa 
ipinaghahambog ng rehimen na maglulunsad ng 
operasyong militar laban dito sa Abu Sayyaf ay halata 
namang walarin silang ibubuga. Kaya napasubo sa isang 
napakahirap na sitwasyon ang rehimeng Estrada dahilan 
narin sa sarili nitong kagagawan. 


AB: Ano ang iyong masasabi hinggil sa mga 
nagaganap na pambobomba na diumano'y gawa 
ng mga “rebelde”? 

KR: Hinding-hindi iyan maaaring gawin ng mga 
rebolusyonaryo lalung-lalo na ng BHB sapagkat mahigpit 
na ipinagbabawal ng prinsipyo at mga alituntunin ng 
Bagong Hukbong Bayan na gumawa ng anumang pinsala 
sa karaniwang mamamayan o sa mga sibilyan. 

Kung ang BHB ang magpapasabog, ang tatargetin 
nito ay ang mga instalasyong militar at iba pang instalasyon 
ng gubyerno upang ang tuwirang mapinsala ay ang 
makinarya ng reaksyunaryong gubyerno at hindi ang mga 
inosenteng sibilyan. 

Tungkol sahinuling 26 na Moro na pinagbibintangang 
MILF at nagsagawa ng mga pambobomba, wala namang 
masyadong naniniwala sa propagandang ito. Kung 
mababalikan natin ang track record ni Hen. Panfilo 


Lacson at ng kanyang Presidential Anti-Organized Crime 
Task Force, ito ang espesyalidad ng grupong ito— 
manghuli ng kung sino, pagkatapos ay pagbintangang 
ito na ang may kagagawan ng mga krimeng gusto nilang 
ibintang. 

Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang 
napatutunayan at habang lumilipas ang mga araw ay 
lumilinaw na ang mga taong hinuli ay mga inosenteng 
sibilyan na tinaniman ng ebidensya. 

AB: Ano ang layunin nila rito? 

KR: Malinaw na ang mga pambobomba ay kagagawan 
ng mga kabig ni Mr.Estrada upang lumikha ng senaryo 
katulad ng nilikha ni Marcos nung 1972. 

Kung sinusubaybayan natin ang mga balita, mayroon 
nang mga nahuli sa Zamboanga na mga myembro ng 
AFP at ng PNP na may dala-dalang mga pampasabog. 
Ganyang-ganyan din noong 1972 bago ideklara ni 
Marcos ang batas militar. Iyong mga pagpapasabog na 
ibinibintang noon sa BHB, lumitaw sa pagsisiyasat ng 
AFP na may mga presong pinakawalan sa Muntinlupa 
upang utusang magpasabog sa Kamaynilaan. Pagkatapos 
ay ibinintang ito sa BHB noon. 

AB: Idinidiin talaga ng PNP ang 26 na hinuli. 
Naganap kamakailan “yung rub-out ng PNP sa 
dalawang Moro sa Quiapo na diumano'y mga 
kumander ng MILF at nabalita ang 
paglapastangan sa mosque sa Kampo Bushra sa 
Lanao na inatake ng AFP. 

KR: Halatang may layunin din silang pag-alabin ang 
damdamin ng mga mamamayang Muslim laban sa mga 
Kristyano. Ginagamit din ang masmidya para isising lahat 
sa mga Moro ang mga pangingidnap at iba pa at 
pinagdidikit ang isang rebolusyonaryong organisasyon 
tulad ng MILF at isang sindikatong kriminal na katulad 
ng Abu Sayyaf upang galitin mismo ang mga 
mamamayang di-Moro laban sa mga Moro. May ilang 
pagkakataon din na may mga simbahan sa Mindanao na 
pinasabugan tulad ng katedral sa Jolo, “yung isang 
simbahan sa Davao Oriental at isa rin sa lunsod ng 
Davao. 

Ang gusto talagang mangyari ay magkaroon ng kulay 
ng relihiyon ang labanan sa Mindanao. Pinipilit nilang 
ilihis ang atensyon sa tunay na mga usapin---ang 
pagsasamantala o ang kabulukan ng gubyernong Estrada, 
ang kawalan nito ng kakayahang tugunan ang interes ng 
mamamayan sa Mindanao maging ito'y mga Muslim o 
Kristyano. EB 


5 


Mayo-Hunyo 2000 #ANG BAYAN 


a kabila ng mariing pagbatikos 

sa imperyalistang “globalisas- 

yon" hindi lamang sa Pilipinas 
kundi sa buong daigdig, walang 
rendang ipinatutupad pa rin ng 
rehimeng US-Estrada ang mga 
patakarang nagbubukas sa pambansang 
ekonomya sa walang sagkang 
pandarambong ng mga imperyalistang 
bansa. 

Pag-upo pa lamang ni Estrada bilang 
presidente, agad na nitong tinangkang baguhin 
ang reaksyunaryong konstitusyon upang 
tanggalin sa isang kumpas ang anumang 
nalalabing probisyong nagbibigay-proteksyon 
sa pambansang patrimonya. Tumampok ang 
usapin ng pag-amyenda sa mga probisyong 
nagbabawal sa dayuhang pag-aari ng lupa at 
mga public utility kaalinsabay sa balak ni 
Estrada na pahabain ang termino ng kanyang 
gubyerno. 

Gayundin, sa pagmamadali ni Estrada, agad 
na ipinasa ng reaksyunaryong senado ang 
Visiting Forces Agreement (VFA), isang 
kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at US. 
Pinahihintulutan ng VFA ang mga tropa ng US 
na gamitin ang anumang lugar sa Pilipinas para 
sa kanilang mga layuning pangmilitar. Epektibo 
nitong itinransporma ang bansa sa isang malaking 
baseng militar ng US. 


.v Todo-todong 
pagsasakatuparan 

ng mga imperyalistang 
dikta sa ekonomya 


Ng” nakaraang mga buwan, bilang pagtupad sa kundisyon 
para sa mga bagong pautang, minadali ng gubyernong 
Estrada ang pagsasabatas ng pribatisasyon ng mga pampublikong 
kumpanya at buung-buong pagbubukas ng mahahalagang sektor 
ng ekonomya sa kontrol ng mga dayuhan. Ilan sa mga 
pinakasignipikante ay ang sumusunod: 


m Retail Trade Bill. Ipinasa ito ng reaksyunaryong 
kongreso at senado noong Disyembre 1999, sa kabila ng pagtutol 
ng maliliit na komersyante. Ang pagtitingi, isa sa pinakahuling 
larangan ng ekonomya na may proteksyon para sa lokal na maliit 
na kapital, ay bubuksan sa 10096 pag-aari ng dayuhang 
malalaking kapitalista. Sa napakaliit na halagang 550,000 
(P200,000), maaari nang magtayo ang anumang dayuhang 
kumpanya o indibidwal ng mga specialty shop na tatapat sa 
mga maliliit na tindahang Pilipino. At sa halagang $2.5 milyon, 
maaari nang magtayo ng mga supermarket ang malalaking 
dayuhang kumpanya sa pagtitingi at punuin ang mga ito ng 
hanggang 70% mga imported na produkto. 

[| Electricity Industry Reform Bill (o ang Omnibus 
Power Bill). Itinakda ng panukalang ito ang pribatisasyon ng 
National Power Corporation (NAPOCOR ) at pagreorganisa 
sa sektor ng enerhiya bilang "pribadong sektor". Inaalis nito ang 
power generation (paglikha ng kuryente) sa listahan ng mga 
public utility at pahihintulutan ang 100% dayuhang kontrol dito. 
Upang bigyang-pabor ang mga multinasyunal o kroni ni Estrada 
na bibili sa NAPOCOR, ang P3-trilyong utang ng kumpanya 
ay ipapapasan sa mamamayan sa pamamagitan ng dagdag na 
buwis o abot-langit na singilin sa kuryente. 

m Securities Bill 2000. Ang batas na ito ay hakbang 
patungo sa lubusang deregulasyon ng Philippine Stock 
Exchange, ang pangunahing pamilihan ng sapi at bono ng mga 


Mayo-Hunyo 2000? ANG BAYAN 


6 


lokal na korporasyon. Tinatanggal nito ang papel ng gubyerno 
sa regulasyon ng sfock market at itinataas ang minimum na 
rekisitong kapital ng mga korporasyong nagnenegosyo sa 
stock market (brokerages) bilang paghahanda sa pagpasok 
ng mga dayuhang korporasyon at pagsipa sa mas maliliit na 
empresa. 

E Mga susog sa General Banking Act. Inamyen- 
dahan nito ang General Banking Act na una nang nagpa- 
hintulot sa malayang pagpasok ng 10 dayuhang bangko sa 
bansa. Bilang pagpapalawak sa probisyong ito, lubusan nang 
ibinubukas ang lokal na industriya sa pagbabangko sa 100% 
pag-aari ng mga dayuhan. Paghahanda ito sa partisipasyon 
ng mga dayuhang monopolyong bangko at negosyo sa priba- 
tisasyon ng Philippine National Bank at iba pang bangkong 
kasalukuyang pag-aari pa ng gubyerno. Ipinasa ito noong 
Disyembre 1999 at pinirmahan ni Estrada nitong Mayo. 

Ang mga panukalang ito ay mabilisang ipinasa ng 
Kongreso at Senado noong Abril bilang pagtalima sa mga 
kundisyon ng International Monetary Fund (IMF) para sa $1 
bilyon pautang na nakalaan para tustusan ang dambuhalang 
depisit sa pambansang badyet, ilang proyektong pang- 
imprastruktura at pagreporma sa sektor pampinansya. 

Kaugnay nito, inaasahang kikita ng bilyun-bilyon ang 
reaksyunaryong gubyerno mula sa pagbebenta ng NAPOCOR 
at PNB sa mga pinapaborang multinasyunal o kroni ni Estrada. 
Tiyak na gagamitin ito bilang pondo sa eleksyong 2001. 
S a harap ng patuloy na paglala ng krisis pang- 

ekonomya, ipinatutupad ng rehimeng US-Estrada ang 
pinakamasasahol na anti-mamamayang patakaran upang 
tiyakin ang pananatili nito sa estado-poder. 

Dagdag sa naturang mga batas, isa-isang pinalulusot nito 
ang iba pang patakarang unti-unting nagtatanggal sa mga taripa 
at buwis na ipinapataw sa mga inangkat na produkto. Pagtalima 
ito sa mga utos ng WTO para sa ganap na liberalisasyon ng 
kalakalan. Patuloy din ang pagtataguyod at pagtatanggol ni 
Estrada sa pinakamasasahol na patakaran ng nakaraang mga 
rehimen tulad ng deregulasyon ng industriya ng langis. 

Inaasahan ni Estrada na maipapasa ang mga panukalang 
magpapataw ng dagdag na buwis sa mamamayan sa susunod 
na sesyon ng kongreso. Alinsunod ito sa utos ng IMF at mga 
kaalyado nitong pribadong bangko na itaas ang kita ng 
reaksyunaryong gubyerno upang matiyak na matutugunan nito 
ang obligasyong magbayad ng utang. Higit 10 panukala na 
ang nakasampa sa kongreso. Nakatakda ring isapribado ang 
lahat ng nalalabing pampublikong korporasyon, malalaking 
ospital at mga paaralan. Œ 


Gula-gulanit na lambat 
pangkaligtasan 


pang mag-astang makamasa at 

mapatahimik ang mga ngangawa- 
ngawang repormista't kontra-rebolusyo- 
naryong petiburges, nagpatupad ang gub- 
yernong Estrada ng tinaguriang "safety nets", 
mga hakbang na umano'y magliligtas sa 
mamamayan sa "negatibong epekto" ng 
"globalisasyon". 

Isa rito ang batas na nagpapataw ng buwis 
sa mga inangkat na produktong may subsidyo 
ng pinagmulang bansa upang umano'y 
ipagtanggol ang mga lokal na produkto sa 
kumpetisyon. Kalakhan ng mga ito ay mga 
produktong agrikultural mula sa Europe at 
United States. Subalit dahil napakababa 
naman ng buwis na ipapataw, at sadyang 
napakababa ng presyo ng mga ito, lalabas na 
mas mababa parin ang halagang mga ito kaysa 
lokal na produkto. 

Ang ikalawa'y ang Anti-Dumping Act na 
nagbabawal umano sa pagtatambak ng 
murang kalakal sa Pilipinas. Papatawan daw 
ng taripa ang mga kalakal na napatunayang 
itinatambak sa bansa. Pero bago maideklarang 
lumalabag ang isang bansa o kumpanya sa 
batas na ito, aabutin muna ito nang siyam- 
siyam bago mapatunayang nanganganib ang 
mga katumbas na lokal na produkto sa 
itinambak na import. 

Mayroon ding mga akademiko at mga 
nag-aastang progresibo na nananawagan para 
sa "pantay na kalakalan" o di kaya'y 
"ekstensyon" ng mga nakatakdang target para 
sa ganap na liberalisasyon. Nagmumula ito sa 
hibang na paniniwalang magiging "pantay" ang 
kalakalan sa pagitan ng mga imperyalista at 
mga malakolonya kung bibigyan lamang ng 
panahong "lumago" ang kathang-isip na mga 
industriya ng huli. Nangangarap silang 
babangon mula sa palagiang krisis ang Pilipinas 
nang hindi na dadaan sa rebolusyonaryong 
pagbabago. Sila'y sadyang nagbibigay ng 
espesyal na serbisyo sa imperyalismo. H 


7 


Mayo-Hunyo 2000 #ANG BAYAN 


Sa kilusang manggagawa 


Umiigting na mga 
pakikibakang masa 
ibang bahagi ng bansa ang libu- 


Di: mga manggagawa nitong 


Mayo 1. Sa pangunguna ng militanteng 
Kilusang Mayo Uno, muli nilang iginiit ang 
P125 across the board na dagdag sa 
minimum na sahod at ipinanawagan ang 
pagpapatalsik sa rehimeng US-Estrada. 
Inilunsad ang mga pagkilos sa Maynila, 
Timog Katagalugan, mga lunsod ng 
Legazpi, Naga, Cebu, Mandaue, Iloilo, 
Bacolod, Dumaguete, Tacloban, Davao, 
Cagayan de Oro at Iligan. 

Nasaksihan sa mga pagkilos na ito ang 
lumalawak na suportang tinatamasa ng nakikibakang 
mga manggagawa kabilang yaong mula sa mga 
reaksyunaryong personaheng anti-Estrada. Maging 
si Jaime Cardinal Sin ay nagpahayag ng pakikiisa sa 
mga manggagawa. Sa mga prubinsya, may mga 
upisyal din ng lokal na gubyerno na lumahok sa mga 
pagkilos. 


umagsa sa mga lansangan sa iba't 


P125 dagdag sa sahod. Sinimulan noong nakaraang 
taon ang pakikibaka para sa P125 nationwide at 
across the board na dagdag sa sahod. Pagpapatuloy 
ito ng pakikibaka para sa P100 umento na sinimulan 
noong 1997. 

Mabilis na dumadausdos ang tunay na halaga 
ng sahod ng mga manggagawa. Ang P198 minimum 
na sahod noong nakaraang taon sa Kamaynilaan ay 
halos P74 lamang kung ibabatay sa halaga ng piso 
noong 1989. Ang karagdagang P125 sa sahod ay 
bahagyang makababawi sa halagang nabawas sa 
sahod saloob ng isang dekada. Subalit hindi parin 
nito matutugunan ang tinatayang mahigit P460 araw- 


araw na 
kinakailangan ng 
isang anim-kataong pamilya 
sa Metro Manila. 

Kaakibat ng pakikibaka para sa 
karagdagang sahod, iginigiit ng mga manggagawa ang 
pagbasura sa Wage Rationalization Act na 
nagtatadhanang sa mga regional wage board dapat pag- 
usapan at itakda ang minimum na sahod. Ito ang ginagamit 
ng gubyerno at mga kapitalista upang hadlangan ang 
pambansang pagkakaisa ng mga manggagawa at pigilan 
ang pagtaas ng sahod. 

Noong Oktubre, nakatinsultong inianunsyo ng 
Regional Tripartite Wage Board sa Metro Manila ang 
pagpapatupad ng baryang P25 umento sa minimum na 
sahod. Insulto rin ang P10-20 karagdagang pinagtibay 
sa ibang mga rehiyon, na ang ilan, sa Gitnang Luzon 
halimbawa, ay gagawin pang dalawang hulog. 


Laban sa rehimeng Estrada. Ngayong taon, ang 
militanteng kilusang manggagawa ay nasa unahan ng 
lumalawak na pagkakaisa para patalsikin ang rehimeng 
Estrada. 

Sa kanilang pagkilos noong Araw ng Paggawa, 
binatikos ng mga manggagawa ang mga anti-mamamayan 
at maka-imperyalistang patakaran ng rehimen na lalong 
nagbabaon sa mga manggagawa at lahat ng mamamayan 
sa kahirapan. Partikular nilang tinuligsa ang patuloy na p 


Mayo-Hunyo 2000? ANG BAYAN 


Lumulubhang pang-aapi 
at panunupil sa kabataan- 


estudyante 


abigat nang pabigat ang 
P pasaning walang patid na 

ipinapataw ng rehimeng US- 
Estrada sa kabataan at mga estudyante 
at sa kanilang mga magulang. 
Itinataguyod ng rehimen ang 
komersyalisadong sistema ng 
edukasyon at walang pangingimi 
nitong nilalapastangan ang mga 
demokratikong karapatan ng mga 
estudyante. 

Paparami ang bilang ng kabataang hindi 
nakapag-aaral. Animnapung porsyento (60%) 
ng mga batang pumapasok sa elementarya ay 
napipilitang tumigil sa ikalawang baitang dahil 
sa mahal na presyo ng edukasyon. Mas marami 
ang di na nakatutuntong sa hayskul o sa kolehiyo 
dahil sa mga bayarin. Dahil dito, mahigit na sa 
5.7 milyon ang mga batang nagbabanat ng buto 
sa halip na nasa mga paaralan. 


Walang patid na pagtaas ng matrikula. Sa 
unang buwan pa lamang ngayong pasukan, 315 


nang pribadong kolehiyo at unibersidad ang magtataas ng 
matrikula at iba pang bayarin nang 10%-50%. Bukod pa 
rito ang mga nauna nang nagsipagtaas ng matrikula sa mga 
unang buwan ng taon tulad ng 35 eskwelahan sa Kanlurang 
Kabisayaan na nagtaas nang 7-33% noong Pebrero. Noong 
1999, umabot sa 394 na pribadong kolehiyo at unibersidad 
ang nagtaas ng matrikula, ilan sa mga ito nang hanggang 70%. 
Mahigit naman sa 200 ang mga eskwelahang nagtaas ng 
matrikula noong 1998. 

Lahat ng ito'y pawang pinahintulutan, katunaya'y 
ineengganyo ng Department of Education, Culture and Sports 
(DECS) at ng Commission on Higher Education (CHEd). 


Mas malala, pati ang mga pampublikong unibersidad at 


4 pribatisasyon ng mga kor- ng gubyerno. kapakanan hindi lamang laban sa 
porasyon ng estado na sumipa na ng Mariing kinukundenang kilusang pagsasamantala ng mga kapitalista 
libu-libong manggagawa at nagba manggagawa ang patuloy na kundi pati na rin sa pang-aapi ng 
banta pa sa seguridad sa trabaho ng paninikluhodni Estrada sa malalaking reaksyunaryong rehimen at ng 


mahigit 12,000 empleyado sa 
susunod na mga buwan. Ipinahayag 
nila ang kanilang pagtutol sa 
napipintong pagsasapribado sa 
National Power Corporation, 
National Food Authority at Philippine 
National Bank, dagdag sa 230 
korporasyong nauna nang isinubasta 


lokal at dayuhang kapitalistang 
interes at ang ibayong paglubha ng 
kalagayan ng mamamayan sa ilalim 
ng imperyalistang "globalisasyon". 


insan pa, naipamalas ng mga 
manggagawa ang kanilang 
determinasyong isulong ang kanilang 


dayuhang amo nito. Ang pakikibaka 
para sa karagdagang sahod ay 
nagpapatatag sa militanteng 
paninindigan ng mga manggagawa. 
Nagbibigay-inspirasyon ito sa 
malawak na masa ng sambayanan sa 
kanilang laban upang patalsikin ang 
rehimeng US-Estrada. Œ 


9 


Mayo-Hunyo 2000 #ANG BAYAN 


kolehiyo ay nakatakdang magtaas ng kanilang mga 
matrikula. Kabilang dito ang ilan sa Mindanao na 
nagbabalak magtaas tungong P40 kada yunit ngayong 
pasukan kahit nagtaas ang mga ito nang hindi 
kukulangin sa 50% noong nakaraang taon. 


Pagkaltas sa dati nang mababang badyet. Halos 
P10 bilyon ang ibinawas ng rehimen sa badyet ngayon 
sa edukasyon kung ikukumpara sa nakaraang taon. 
Ang pagbawas na ito ay ginawa sa harap ng 
paparaming bilang ng mga 
estudyante at ng papahigpit 
na pangangailangan para 
sa mga dagdag na guro, 
silid-aralan, libro at iba 
pa. Ayon mismo sa 
DECS, kulang ng 
44.423 guro at 
25,000 silid-aralan 


gubyerno. Maraming mga kaso sa bansa ng harasment 
laban sa mga publikasyon at mga estudyante na 
bumabatikos sa mga di makatarungang patakaran at 
sa pagtabo ng mga eskwelahan ng limpak-limpak na 
kita. Di lamang iilan sa kanila ang pinatalsik o kinasuhan 
ng mga may-ari ng eskwelahan. 

Pinagbabawalan din ng rehimen at ng 
administrasyon ng mga eskwelahan ang mga estudyante 
na maglunsad ng mga kilos-protesta. Sa University of 
the Fast-Recto at University of San Jose-Recoletos sa 
Lunsod ng Cebu, may mga 
= estudyanteng pinatalsik ng 
administrasyon dahil sa 
paglahok sa mga kilos-protesta 
laban sa pagtaas ng matrikula. 
Noon namang Enero 27, ina- 
resto ang apat na estudyanteng 
lumahok sa rali sa harap ng 


ngayong taon. 1:3 Y i E Malakanyang upang 

Binawasan ng DNET igiit ang dagdag na 
P155 milyon ang i A badyet sa edukasyon. 
dating P4.2 bil- y N Marahas na binuwag 
yong badyet ng 7 M ng pulis ang raling iyon na 
Unibersidad ng ikinasugat ng mahigit 100 
Pilipinas. Bina- estudyante. 


wasan din ng P2 FR 
milyon ang badyet ng ; 

Davao Oriental State College na dating P37 milyon. 
Malaki rin ang kinaltas maging sa badyet ng mga 
pampublikong paaralang pang-elementarya. Kaakibat 
nito, inalis na rin ang badyet para sa mga programang 
pautang sa mga estudyante. 

Tungo sa ultimong layuning lubusang talikdan ang 
tungkuling tustusan ang mga pampublikong kolehiyo 
at unibersidad, inoobliga ng gubyerno ang mga ito na 
magpalitaw ng sariling pondo sa pamamagitan ng 
negosyo at iba pang paraan. 

Pagsupil sa pamamahayag at iba pang 
demokratikong karapatan sa kampus. Patuloy na 
niyuyurakan ang karapatan ng mga estudyante sa 
pamamahayag pati ang mga saligang karapatan sa pag- 
oorganisa sa sarili at sa sama-samang pagkilos. 
Ginagamit ang Campus Journalism Act of 1991 upang 
busalan ang mga pang-estudyanteng pahayagan na 
kritikal sa administrasyon ng eskwelahan o sa 


Sa harap ng tumitinding pang-aapi at 
panunupil sa mga kabataan-estudyante, ibayong 
lumilinaw sa kanila ang pangangailangang tumindig, 
mag-organisa at kumilos upang ipagtanggol ang kanilang 
mga demokratikong interes. 

Kayat isang mabuting bagay na sa taong 
kasalukuyan ay sumisigla ang mga pagkilos sa hanay 
ng mga kabataan at estudyante. Bukod sa aktibo nilang 
nilalabanan ang mga patakarang lalong nang-aapi sa 
kanilang hanay, mahigpit silang nakikipagkaisa sa mama- 
mayang Pilipino laban sa patuloy na pagtaas ng presyo 
ng langis at tumitinding pasismo ng rehimeng US- 
Estrada at para sa karagdagang sahod ng mga 
manggagawa. 

Tiwala tayong sa malapit na hinaharap ay puu- 
puong libong kabataan at estudyante ang patuloy na 
magmamartsa sa lansangan at iba pang mga larangan 
upang ipaglaban ang kanilang demokratikong interes 
at makiisa sa pagsigaw ng mga panawagan para sa 
rebolusyonaryong pagbabago. EB 


Mayo-Hunyo 20004 ANG BAYAN 


10 


Mensahe ni Ka Roger 
para kay Jenina Buan 


Narito ang tugon ni Kasamang Gregorio “Ka Roger” Rosal, 
tagapagsalita ng Partido, sa ipinaabot na kahilingan ni 
Jenina, anak ng bihag ng digma na si Philippine Army Major 
Noel Buan, para sa pagpapalaya ng kanyang ama. Si Buan, 
hepe ng paniktik ng Southern Luzon Command (SOLCOM) 
ay inaresto noong Hulyo 7, 1999 ng isang espesyal na yunit 
ng Melito Glor Command (MGC) sa lunsod ng Lucena. 


nang-una, ikinalulungkot nating lahat na mayroong 

mga anak na katulad ni Jenina na napawalay sa 
kanyang ama na nagkataong bihag ng digma ng MGC. 
Pero kailangang ipaunawa kay Jenina na ito yung bunga 
ng digmang inilulunsad ng rehimeng US-Estrada laban 
sa mga rebolusyonaryo at laban sa mamamayang Pilipino. 

Kung may labanan, kung mayroong gera sibil, 
mayroong mga bihag. Nagkataong si Maj. Noel Buan 
ay nabihag ng BHB at ito namang rehimeng Estrada ay 
matigas ang loob, matigas ang ulo, ayaw makipag- 
negosasyon sa NDFP. Kaya bagamat nalulungkot tayo 
sa katulad ng nadadama ng pamilya ni Major Buan ay 
wala tayong magagawa kundi humanap ng paraan para 
mabawasan, kundi mapabilis itong proseso ng 
negosasyon na siya namang ayaw mangyari ng rehimeng 
Estrada. 

Isa pa, gusto kong ipaabot na maswerte pa nga si 
Jenina sapagkat ang kanyang ama, kahit na bihag ng 
MGC ay nagtatamasa ng mga karapatan ng isang bihag 
ng digma. Kahit si Buan ay kilalang intelligence officer 
ng SOLCOM, mahusay siyang tinatrato ng mga 
mandirigma ng BHB na nangangalaga sa kanya. 
Malayung-malayo ito sa ginagawang pagtrato ng 
reaksyunaryo at mersenaryong Sandatahang Lakas ng 
Pilipinas sa mga kasamahan naming mga mandirigma ng 
Hukbo at pinagbibintangang rebolusyonaryo, na kapag 
hinuhuli ng militar at PNP ay siguradong kung hindi 
masalbeyds ay matotortyur at dumaranas ng iba't ibang 
paglabag sa kanilang mga karapatan. 

Nababanggit ko lamang ito para kung nakikinig o 
kung mababasa ito ni Jenina at ng kanyang inana si Mrs. 
Buan, nais kong ipaabot na ang nararamdaman nila ay 
katulad din ng kalungkutan na nararamdaman ng 
napakaraming mga batang anak o kamag-anak ng mga 
rebolusyonaryo at pinagbibintangang rebolusyonaryo at 


ganoon din ng mga anak ng napakaraming mamamayang 
Pilipino na ngayon ay nagiging biktima ng malawakang 
karahasang militar ng AFP at PNP hindi lamang sa 
Mindanao, hindi lamang sa Timog Katagalugan kundi sa 
buong bansang Pilipinas. EB 


Kautusan para sa pagpapalaya 
sa bihag ng digma, 
pinawalambisa ng NDFP 


A ng kautusan ng NDFP para sa pagpapalaya 
ay P/Chief Insp. Abelardo Martin, bihag ng 


digma ng Bagong Hukbong Bayan ay 
napawalambisa noong Mayo 16. Ito ay dahil 
patuloy tumatanggi si Estrada na mag-utos ng 
suspension of offensive military operations 
(SOMO) sailang lugar sa Timog Katagalugan sa 
loob ng takdang panahon. Ang pagpapatupad ng 
SOMO ay isa sa mga isinasaad ng Memorandum 
ng Pag-uunawaan sa pagitan ng NDFP at ng 
Humanitarian and Peace Mission na pinamunuan 
ni Sen. Loren Legarda. 

Patuloy na isinasaisantabi ni Estrada ang mga 
apila ng nasabing grupo. Lantad ang kawalan ng 
malasakit ng kampo ni Estrada sa kapakanan ng 
sarili nitong mga kawal, at patuloy na 
isinasapanganib ng rehimen ang kanyang mga 
nabihag na tauhan sa pamamagitan ng todo-largang 
operasyong militar sa Timog Katagalugan na 
tinambakan ng 15 batalyon ng AFP at PNP. 

Inaresto si Martin noong Nobyembre 3, 1999 
sa Dolores Quezon. Napatunayang siya'y walang 
mabigat na pagkakasala sa mamamayan at 
rebolusyonaryong kilusan. Inendorso na ng National 
Democratic Front of the Philippines (NDFP) noon 
pang Pebrero 11 ang pagpapalaya sa kanya. 

Si Martin ay nasa pangangalaga ng Melito Glor 
Command (Panrehiyong Kumand sa Timog 
Katagalugan) ng BHB bilang bihag ng digma. Œ 


11 


Mayo-Hunyo 2000 *ANG BAYAN 


Patuloy na istagnasyon 
ng ekonomya ng Japan V4 


ng humigit-kumulang isang y 
dekada nang istagnasyon ng | 


ekonomya ng Japan ay 
salamin ng di maibsang krisis ng 
pandaigdigang sistemang kapitalista. 
Napaluluhod ito sa lubha ng krisis ng 
sobrang produksyon at sa igting ng 
kumpetisyon laban sa imperya- 
lismong US para sa mga limitadong 
pamilihan laluna sa rehiyong Asia- 
Pacific. 

Ang kabiguan ng Japan na mapagpasyang 
igpawan ang krisis ay isa sa pinakamalalaking 
suliranin ng mga imperyalistang kapangyarihan 
sa kasalukuyan. Nagsilbi ang Japan bilang 
pangunahing pamilihang umaangkat ng mga 
hilaw na materyales at bahagyang naprosesong 
produkto mula sa mga atrasadong malakolonya 
at bilang isa sa pinakamalalaking tagapinansya 
sa poder ng mga reaksyunaryong pamahalaan. 
pu noong 1990 ang ekonomyang 

pinalobo ng todo-todong ispekulasyon sa 
real estate at pagpapabaha ng pondo sa mga 
proyektong pang-imprastruktura. Mula noon, 
hindi na ganap na nakabangon ang ekonomya 
ng Japan. 

Upang buhayin ang kanilang ekonomya, 
ilang ulit na naglunsad ang gubyernong Japan 
ng mga programang pampasikad (pump- 
priming) sa pamamagitan ng pagbubuhos ng 
bilyun-bilyong dolyar sa konstruksyon. 
Gumastos na ang gubyernong Japan ng $1.5 
trilyon sa nakaraang walong taon. Mula Hulyo 
1998 hanggang Disyembre 1999, nagbuhos ito 
ng 5142 bilyon para sa mga katulad na obras 
publikas. 

Gayunpaman, sa kabila ng sunud-sunod na 
mga programang ito, na sadyang panandalian 
lamang ang pakinabang sa usapin ng empleyo 
at pagbubunsod ng produksyon, nananatiling 


HANGAN 
TY NY 


umiika-ika ang eko- 
nomya ng Japan. 
Dumausdos sa resesyon ang ekonomya ng Japan noong 1992, 
1994-95 at 1998. Noong nakaraang taon, tinatayang umabot 
lamang sa 0.6% ang paglago ng ekonomya ng Japan. 
Nananatili ang suliranin sa sistemang pampinansya ng Japan. 
Nagkandalugi ang mga bangko sa Japan na pangunahing 
nagpinansya sa mga di produktibong proyektong pang- 
imprastruktura at sa malakihang ispekulasyon sa pamilihan ng 
stocks at salapi. Noong kalagitnaan ng 1998, matapos 
sumambulat ang krisis sa Asia, tinayang aabot sa 5531 bilyon 
ang halaga ng di mabayarang utang sa mga bangko sa Japan. 
Bukod parito ang paglobo ng pampublikong utang bunga ng 
todong pagbubuhos ng pondo sa konstruksyon. Ang kabuuang 
di mabayarang utang ng mga lokal na gubyerno sa Japan 
(hanggang noong Enero 2000) ay umaabot na sa $6 trilyon. 
Noong nakaraang taon, tinatayang aabot sa 130-20096 ng 
kabuuang lokal na produksyon ang pampublikong utang ng Japan. 


ahil sa pag-eksport ng produksyon o pagtatayo ng 

mga pabrikang industriyal sa mga malakolonya upang 
samantalahin ang murang lakas-paggawa laluna noong dekada 
1980, tuluy-tuloy na bumagsak ang lokal na produksyon. 
Kakambal nito ang unti-unting paglaki ng suliranin ng disempleyo 
sa Japan na dahan-dahang gumatong sa disgusto ng mga 
manggagawang Hapones. 

Bunga ng krisis sa mga ekonomya ng mga malakolonya sa 
Asia, ang pinakamalaking pamilihan ng Japan, bumagsak ang lokal 
na produksyon. Sa larangan ng manupaktura, konstruksyon at 
agrikultura, 1.7 milyong manggagawa ang nawalan ng trabaho 
mula 1997 hanggang 1999. Noong Marso, tinatayang 4.9% ang 
tantos ng disempleyo---ibig sabihin, 3.29 milyong manggagawa 
ang walang hanapbuhay. Sa ulat ng gubyerno noong Abril, bp 


Mayo-Hunyo 20004 ANG BAYAN 


D 


4 ipinagmalaki nitong 130,000 bagong 
trabaho ang nalikha. Ngunit katunayan, 
karamihan sa mga bagong nalilikhang 
hanapbuhay ay part-time lamang: ang 
bilang ng mga manggagawang may full- 
time na trabaho ay bumagsak nang 190 
kumpara sa bilang noong Abril 1999. 

Lalala pa ang sitwasyong ito bunga 
ng restructuring ng ekonomya ng Japan 
na itinutulak ng US at IMF. Kabilang sa 
mga patakarang ito ang pagtataas ng 
interes sa pautang na itinatakda ng bangko 
sentral ng Japan (ang Bank of Japan). Sa 
balak na gawing pagtataas ng interes 
simula sa katapusan ng taon (mula sa 
halos wala), hangad ng gubyernong Japan 
nai-restructure ang mga negosyo upang 
gawin itong mas "episyente", na ang 
pangunahing kahulugan ay ang 
malawakang pagsasakatuparan ng 
pleksibilisasyon ng paggawa kabilang na 
ang malawakang tanggalan at 
kontraktwalisasyon ng paggawa at iba 
pang katulad na patakaran. Mula 1997, 
taun-taong bumabagsak nang 1.5% ang 
tunay na halaga ng sahod ng mga 
manggagawa sa Japan. 


abilis ngayong bumabagsak ang 

katayuang panlipunan ng mama- 
mayan at proletaryado sa Japan at 
humihirap ang kanilang mga kundisyon sa 
pamumuhay. Nakaambang dumanas ng 
matitinding bigwas ang milyun-milyong 
walang hanapbuhay, walang tirahan at mga 
ordinaryong mamamayan sa mabilis na 
pagsasakatuparan ng mga neoliberal na 
patakaran ng deregulasyon at 
liberalisasyon. Dahil dito, ang 
mamamayan at proletaryado sa Japan ay 
mabilis na nahihimok na bagtasin ang 
landas ng militanteng pakikibaka. Ang 
pagsisikap na pababain ang gastos sa 
produksyon at ang kaakibat nitong 
pagbubwelo ng pleksibilisasyon ay 
nagsisilbing mitsa ng malawakang mga 
welgang manggagawa. M 


Mga pakikibakang masa 
sa Timog Katagalugan, 
sumusulong 


S umusulong ang 
mga pakiki- 
baka ng mama- 
mayan ng Timog 
Katagalugan 
laban sa mala- 
wakang panga- 
ngamkam ng lupa, 
lantarang pasistang pagha- 
hari ng rehimeng US-Estrada sa rehiyon, at lumalaganap na mga 
operasyong landfill at quarrying. 

Pagpapalit-gamit ng lupa. Tinututulan ng mga 
organisasyong magsasaka’ t mangingisda ang malawakang pang- 
aagaw at pagpapalit-gamit ng mga panginoong maylupa at mga 
lokal at dayuhang kapitalista sa lupang sakahan, pangisdaan, 
mga komunidad sa baybaying dagat at kagubatan. 

Kabilang sa mga nilalabanan nila ay ang Harbortown ng Fil- 
Estate, Sta. Lucia Realty at Manila Southcoast Development 
Corporation sa Nasugbu, Batangas, ang Batulao Nature City 
sa 1,300 ektaryang sakahan sa Patugo, Balayan, ang Pentaport 
Project sa North Quezon, ang kumbersyon ng Lawa ng Laguna 
at Lawang Taal at ang pagsasapribado sa halos lahat ng mga 
baybayin ng rehiyon. Bukod sa paglalantad ng mga magbubukid 
at mamamalakaya sa malawakang dislokasyon, kahirapan at 
kagutumang dulot sa kanila ng pagpapalit-gamit sa lupa, 
itinataguyod rin nila ang panawagan para sa tunay na reporma 
salupa. 

Militarisasyon. Tuluy-tuloy na inilalantad at nilalabanan ng 
mamamayan ng Timog Katagalugan ang Oplan Makabayan ng 
rehimeng US-Estrada na sa loob ng mahigit isang taong 
implementasyon ay nagresulta na sa 378 biktima ng iligal na 
pag-aresto, tortyur at pagkulong, 225 pamilyang biktima ng iligal 
na panghahalughog at sapilitang pagpapalikas, 14 na bahay na 
winasak ng militar, 14 na biktima ng salbeyds, 23 kaso ng 
masaker at lima ang pagdukot. 

Sa kasalukuyan, 12 batalyong tropang panagupa ng AFP, 
dalawang batalyon ng PNP, mga kagawad ng CAFGU at iba 
pang pwersang paramilitar ang nakapakat sa rehiyon. 

Quarrying. Binabatikos ng mamamayan ang dumaraming p 


13 


Mayo-Hunyo 2000 #ANG BAYAN 


BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA 


BRIGADE COMMANDER, 12 PANG SUNDALO 
PATAY SA AMBUS SA ISABELA 


Napatay ang isang brigade commander ng 
Philippine Army at 12 pang sundalo nang tambangan ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang kanilang convoy 
nitong Hunyo 27 sa hangganan ng Barangay Linomot at 
Barangay Sta. Isabel sa Jones, Isabela. 

Si Col. Josefino Manayao, kumander ng 502" 
Infantry Brigade at isa pang sundalo ay namatay sa ospital 
habang kaagad na napatay ang 11 sundalo, kabilang si 
2Lt. Wilfredo Estanislao, executive officer ng 54" IB. 
Sina Manayao at Estanislao ay kapwa gradweyt ng 
Philippine Military Academy. 

Ang opensiba ay inihudyat ng pagpapasabog sa trak 
na nasa hulihan ng convoy na kinabilangan ng limang 
sasakyang militar. Nakumpiska ang 11 M16 at isang 
M203 grenade launcher sa naturang ambus. 

Ayon sa Benito Tesorio Command ng BHB sa 
Isabela, ang pusakal na 502" Brigade ay sangkot sa 
malawakang paglabag sa mga karapatang-tao, kabilang 
ang pagtortyur at pananalbeyds sa mga pinaghihinalaang 
rebolusyonaryo at ang pambobomba at sapilitang 
pagpapalikas sa buu-buong mga komunidad sa Isabela. 


7 SUNDALO, 1 CAFGU 
PATAY SA AMBUS SA SAMAR 


Pitong sundalo ng Philippine Army at isang elemento 
ng CAFGU ang napatay samantalang isa ang nasugatan 
nang ambusin sila ng mga Pulang mandirigma sa Maslog, 
Eastern Samar. Inilunsad ang ambus nitong Hunyo 15, 
bandang ika-10 ng umaga. Ang mga inambus na tropa 


ay kabilang sa isang 10-kataong composite team mula 
sa 14th IB. 


DESPOTIKONG ASENDERO, 
PINARUSAHAN SA LEYTE 


Ginawaran ng rebolusyonaryong hustisya ng mga 
gerilya ng BHB ang isang despotikong asendero ng Leyte 
nitong Hunyo 12. Si Joaquin Labra ay pauwi na mula sa 
pagbisita sa kanyang tubuhan at sakay ng kanyang dyip 
nang ambusin ng mga mandirigma ng BHB sa Barangay 
Natugban, Kananga. 

Pinarusahan si Labra dahil sa kanyang mabibigat na 
pananagutan sa mamamayan. Kabilang dito ang pagiging 
utak sa pagpaslang kay Reyaldo Villota noong Agosto 
22, 1999, Marami rin siyang kaso ng pangangamkam 
ng lupa, panghaharas at pananakot sa mga magsasakang 
nagtatanggol sa kanilang karapatan sa lupa. 


AKSYONG PAGPARUSA, ISINAGAWA SA BOHOL 
Pinarusahan ng mga Pulang mandirigma ang AER 
Construction Inc., subcontractor ng isang kumpanyang 
Hapones sa Barangay Imelda, Ubay, Bohol. 
Bandang ika-7 ng gabi nitong Hunyo 23, pinasok 
ng Hukbo ang motorpool ng kumpanya na nasa 
compound ng National Power Corporation. Madaling 
nakapasok ang mga gerilya dahil napaniwala nila ang 
mga gwardya ng kumpanya na sila ay mga sundalong 
naglulunsad ng operasyon sa lugar. 
Sinunog ang heavy equipment kabilang ang 
dalawang dumptruck, cement mixer at bucket truck. 
Tinatayang aabot sa P3 milyon ang kabuuang pinsala 
sa kumpanya. Nagpakilala ang mga mandirigma bago 


4 mga quarry na pumipinsala sa mamamayan at 
kalikasan. Ang walang patumanggang quarrying ay 
bahagi ng mga programa ng CALABARZON at 
MIMAROPA (Mindoro, Marinduque, Romblon, 
Palawan) at pinakikinabangan ng mga planta ng 
kuryente, kalsada, internasyunal na daungan, 
subdibisyon at industrial estates. Sa ngayon, 
pangunahing mga quarry site sa rehiyon ang Rizal; 
Laguna, Sariaya, Quezon, Maragondon at Ternate, 


Cavite, at Tuy at Ilijan, Batangas. 

Basura. Tinututulan din ang walang kapararakang 
pagtatambak ng lumalaking bolyum ng basura sa mga 
landfill sa Timog Katagalugan. Ang tone-toneladang 
basurang mula sa Maynila at sa mga pagawaang 
multinasyunal at transnasyunal, na itinatambak sa San 
Mateo, Rizal, Carmona, Cavite: at sa Mabitac at Paete, 
Laguna ay mapanganib sa kalusugan ng mamamayan 
at nakasisira sa kapaligiran. 


Mayo-Hunyo 20004 ANG BAYAN 


14 


umatras at ipinaliwanag sa mga gwardiya at mga 
manggagawa ng kumpanya ang batayan ng ginawang 
pagpaparusa. 


KUMPANYA NG SMART SA QUEZON, 
NIREYD NG BHB 


Mabilis na sinalakay ng mga gerilya ng BHB nitong 
Mayo 19 ang isang cellsite ng Smart Communications 
sa Villapadua, Gumaca, Quezon bandang 12:45 ng 
tanghali. Nadisarmahan ang nag-iisang gwardiya ng 
kumpanya. Sinunog ang guardhouse, isang 
communication van, dalawang generator at ang 
bodega nito. Aabot sa mahigit sa P1 milyon ang halaga 
ng pinsala sa kumpanya. Isinagawa ang aksyong 
pagparusa dahil sa pagmamatigas ng kumpanya na 
kilalanin ang rebolusyonaryong patakarang ipinatutupad 
ng kilusan sa lugar. 


MASINGGAN, 2 RIPLE NAKUMPISKA 
SA AMBUS SA SURIGAO 


Isang iskwad ng mga security guard at sundalo ng 
Philippine Army ang tinambangan ng mga Pulang 
mandirigma ng BHB habang nagpapatrulya sa interyor 
na bahagi ng Tago, Surigao del Sur nitong Mayo 13. 
Ang pagpapatrulya ay regular na isinasagawa ng 
magkasantb na sekyuriti ng Surigao Development Corp. 
at ng mga militar sa lugar. Magkatuwang sila sa 
pandarahas at panggigipit sa mga manggagawa ng 
kumpanya at mga mamamayan sa paligid nito. Napatay 
ang isang korporal at dalawang gwardya. Nasugatan 
naman ang isang sarhento. Nasamsam ang isang 
masinggan at dalawang riple sa naturang opensiba. 

Samantala, inilunsad ang isang operasyong isparo 
sa lunsod ng Surigao nitong Mayo 19. Napatay ang 
dalawang abusadong pulis na sina SPO1 Petronilo 
Quiban at SPO1 Rodrigo Rufin. 


DALAWANG KUMPANYA SA KONSTRUKSYON 
SA NUEVA ECIJA , PINARUSAHAN 


Magkahiwalay na nireyd ng mga mandirigma ng 
BHB ang depot ng dalawang malalaking kumpanya sa 
konstruksyon sa San Jose City nitong Mayo. 

Nitong Mayo 20, mabilis nilang sinalakay ang depot 


ng isang kumpanya sa konstruksyon ng Koreano. 
Sinunog ang isang 10-wheeler truck. 

Samantala, pinarusahan din ang JTY Construction 
Corp nitong Mayo 1 bandang 11:10 ng gabi. 
Dinisarmahan ang dalawang security guard ng 
kumpanyang pag-aari ni Juanito Ty, isa sa mga 
kontraktor ng Casecnan Multipurpose Irrigation at 
proyekto sa kuryente. Sinunog ang isang Hyundai 
payloader at isang dump truck. Umaabot sa 
P700,000 ang pinsala. Nasamsam din ang tatlong 
handheld radio at dalawang .38. 

Ang naturang mga kumpanya ay patuloy sa 
pagbabalewala sa umiiral na patakaran sa pagbubuwis 
ng rebolusyonaryong kilusan. Pananagutan din ng JTY 
Construction Corp. ang mga di naibibigay na sweldo 
ng mga dumadaing na mga manggagawa. 


PAGPAPALAYA SA 2 BIHAG 
IGINIIT NG MGA GRIYEGO 


Iginiit ng mahigit 150 mamamayan mula sa Athens 
at Sparta sa Greece ang pagpapalaya kay Leonardo 
Pitao (Ka Parago) at iba pang bilanggong pulitikal sa 
Pilipinas. Sa isang pahayag na inilabas nitong Hunyo 
26 at 27, binatikos din ng mga Griyego ang tumitinding 
panunupil sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang sosyo- 
ekonomikong krisis at ang pag-igting ng 
pagsasamantala sa mamamayang Pilipino ng mga 
dayuhang monopolyong kapitalista. Si Pitao ay isa 
lamang sa mahigit 200 bilanggong pulitikal. Ayon sa 
pahayag, inaresto sila nang walang mandamyento, 
iligal na ikinulong, tinortyur at sinampahan ng mga 
kasong kriminal sa unang dalawang taon ng rehimeng 
Estrada. 

Samantala, 148 Griyego rin ang nanawagan para 
sa kagyat na pagpapalaya sa 12 taong gulang na si 
Edfu de la Cruz. Lumagda sila sa isang pahayag na 
inilabas sa Athens nitong Hunyo 27 ng A/Synechia, 
isang rebolusyonaryong organisasyon sa Greece. Si 
Edfu, anak ng mag-asawang mandirigma ng BHB, ay 
binihag ng militar pagkatapos ng isang labanan na 
ikinasawi ng kanyang mga magulang, kapatid at 
dalawang iba pa sa Bontoc, Leyte noong Marso 12. 
Sa halip na ilipat siya sa pangangalaga ng kanyang 
lola, sapilitan siyang hinahawakan ng Department of 
Social Welfare and Development. 


15 


Mayo-Hunyo 2000 #ANG BAYAN 


